રિવદ-વ-દવદ! 


ખટ-ખટ! ખટ-ખટ! 


મિશ્કા, કોસ્ત્યા અને હું ઉનાળા માં અમારા પાયોનિયર સમૂહ ના બીજા સદસ્યો 
થી એક દિવસ પહેલા જ ગામ ચાલ્યા ગયા. અમને બાકી બધા આવવા પહેલા 
એ સ્થાનને વ્યવસ્થિત કરવા મોકલવા માં આવ્યા હતા. અમે અમારા 
પાયોનિયર નેતા વીત્યા ને વિનંતી કરી હતી કે એ અમને પહેલા જવા દે 
કારણકે અમે જેમ બને એમ જલ્દી ગામ પહોંચવા ચાહતા હતા. 


વીત્યા અમારી સાથે આવ્યો. અમે જયારે પહોંચ્યા ત્યારે સફાઈ નું કામ લગભગ 
પૂરું થઈ ગયું હતું. અમે તુરંત દીવાલો પર ચિત્રો અને રંગીન પોસ્ટર 
લગાવવાનું અને રંગીન કાગળ ના ઝંડા કાપવાનું કામ શરુ કર્યું, જેની અમે 
ચેઇન બનાવી ને છત પરથી લટકાવ્યા. પછી અમે ઘણા ફૂલ ચૂંટ્યા અને એના 
ગુલદસ્તા બારી માં લગાવ્યા. અમારું કામ પૂરું થયું ત્યાં સુધી માં એ સ્થાન 
વાસ્તવ માં બહુસારું લાગી રહ્યું હતું. 


સાંજે વીત્યા શહેર પાછો ફર્યો. અમારા ઘર ની બાજુ માં એક નાની ઝૂંપડી માં 
રહેતા અને સંભાળ રાખવાવાળા મારિયા મેકસીમોવના આવ્યા અને રાત એના 
ઘર માં વિતાવવા માટે અમને બોલાવ્યા. એને લાગ્યું કે ખાલી ઘર માં અમને 
એકલા સૂવા માં ડર લાગશે. પણ મિશ્કા એ એમને કહ્યું કે અમે કોઈ પણ વસ્તુ 
થી બીતા ન હતા. 


જયારે મારિયા મેકસીમોવના ચાલ્યા ગયા, તો અમે કીટલી ચાલુ કરી અને પાણી 
ઉકળે ત્યાં સુધી આરામ કરવા માટે દરવાજા પર બેસી ગયા. 


ગામ માં બધું કેટલું સુંદર હતું! ઘર ની બાજુ માં ઊંચા-ઊંચા રોવન (પહાડી એશ) વૃક્ષ હતા અને વાડ 
ની બાજુ માં લીંબુ ની મોટી-મોટી કતાર હતી. એ વૃક્ષ બહુ ઊંચા અને બહુ જૂના હતા. લીંબુ ના વૃક્ષ ની 
શાખાઓ કાગડા ના માળા થી ભરેલી હતી અને કાગડા આખો દિવસ જોર-જોર થી કાંવ-કાંવ કરતા વૃક્ષો 
પર ચક્કર મારતા રહેતા હતા. હવા ભમરા ના ગણગણાટ થી ભરેલી હતી. એ બધી દિશાઓ માં ઘૂમતા 
હતા. થોડા દીવાલ થી ટકરાઈ ને સ્તબ્ધ થઈ ને જમીન પર પડી ગયા હતા. મિશ્કા એ સ્તબ્ધ થયેલા 
ભમરા ભેગા કર્યા અને એક પેટી માં ભરી લીધા. 


સૂરજ જંગલ ની પાછળ ડૂબી ગયો અને વાદળા એવા લાલ થઈ ગયા હતા જાણે એમાં આગ લાગી 
હોય. એ એટલું સુંદર દૃશ્ય હતું કે મારી પાસે મારો પેઇન્ટબોક્સ હોત તો હું નિશ્ચિત રૂપ થી એ જ વખતે 


એનું એક ચિત્ર બનાવત જેમાં ઉપર ગુલાબી વાદળા હોત અને નીચે અમારી કીટલી હોત. અમારી 
કીટલી ની ચીમની માં થી નીકળતી વરાળ જહાજ ની ચીમની માં થી નીકળતી વરાળ જેવી લાગત. 


થોડી વાર પછી આકાશમાં થી લાલ ચમક ગાયબ થઈ ગઈ અને વાદળા રાખોડી પહાડ જેવા દેખાવા 


લાગ્યા. બધું એટલું અલગ લાગી રહ્યું હતું કે અમને લાગ્યું કે અમે કોઈ જાદૂ થી એક અવનવા દેશ માં 
આવી ગયા છીએ. 


જયારે કીટલી ઉકળી ગઈ ત્યારે અમે એને અંદર લઈ આવ્યા. અમે લેમ્પ જલાવ્યો અને ચ્હા પીવા બેસી 
ગયા. ખુલ્લી બારી માંથી પતંગેયા જેવા પાંખોવાળા જીવડાં ઉડી ને અંદર આવવા લાગ્યા અને લેમ્પ ની 
ચારે બાજુ ઉડવા લાગ્યા. શાંત, ખાલી ઘર માં એકલા બેસી ને ચ્હા પીવાનું, અને કીટલી ના હલકા-હલકા 
સિસકારા સાંભળવાનું બહુ અજબ અને રોમાંચક હતું. 


ચ્હા પીધા પછી અમે સૂવા ની તૈયારી કરી. મિશ્કા એ દરવાજો બંધ કર્યો અને હેન્ડલ ને દોરી થી કસી ને 
બાંધી દીધો. 


"એવું તેં શા માટે કર્યું?" અમે એને પૂછ્યું. 
"મેં એવું એટલે કર્યું કે ચોર અંદર ન આવે." 
અમે એના પર હસી પડયા. "ડર નહીં, અહીં આસ-પાસ કોઈ ચોર નથી," અમે એને કહ્યું. 


"હું ચોર થી ડરતો નથી," એણે કહ્યું, "પણ ક્યારે શું થઈ જાય એ કોઈ ને ખબર નથી. સારું એ થશે 
કે આપણે બારીઓ પણ બંધ કરી દઈએ." 


અમે એના પર હસ્યા, પણ સુરક્ષિત રહેવા માટે અમે બારીઓ પણ બંધ કરી દીધી. અમે અમારા 


પલંગ ધક્કા મારી ને એકબીજા ની સાથે કર્યા જેથી બૂમ પાડયા વગર અમે એકબીજા સાથે વાત 
કરી શકીયે. 


મિશ્કા એ કહ્યું કે એ દીવાલ પાસે સૂશે. 


"તું ચાહે છે કે ચોર પહેલા અમને મારી નાખે, કેમ?" કોસ્ત્યા એ કહ્યું. "ઠીક છે, અમે પણ ડરતા 
નથી." 


પણ એનાથી પણ એને સંતોષ ન થયો. પથારી પર સૂતા પહેલા એ રસોડા માં થી એક છરી લઈ 


આવ્યો અને એ એણે એના તકિયા નીચે સંતાડી દીધી. કોસ્ત્યા અને હું અમારું હસવાનું રોકી ન 
શક્યા. 


"જો, તું ભૂલથી અમારા માથા કાપી નહીં નાખતો!" અમે એને કહ્યું. "ક્યાંક અંધારા માં તું અમને 
ચોર ન સમજી બેસતો." 


"તમારે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી," મિશ્કા એ કહ્યું. "હું એવી કોઈ ભૂલ નહીં કરું." 


અમે બત્તી બુઝાવી દીધી, ધાબળા નીચે ઢબુરાઇ ગયા અને અંધારા માં એકબીજા ને વાર્તા કહેવા 
લાગ્યા. પહેલા મિશ્કા, પછી હું, અને જયારે કોસ્ત્યા નો વારો આવ્યો તો એણે અમને એટલી લાંબી અને 
ડર લાગે એવી વાર્તા સંભળાવી કે મિશ્કાએ ડર ના માર્યા એનું માથું ધાબળા નીચે છુપાવી લીધું. 
કોસ્ત્યા એ મિશ્કા ને વધારે ડરાવવા માટે દીવાલ પર ખટખટાવવાનું શરુ કર્યું અને કહ્યું કે દરવાજા પર 
કોઈ આવ્યું છે. કોસત્યાએ એ એટલી બધી વાર સુધી કર્યું કે હું પોતે પણ થોડો ડરી ગયો અને મેં એને 
એ બંધ કરવા કહ્યું. 


છેવટે કોસ્ત્યાએ બેવકૂફ બનાવવાનું બંધ કર્યું. મિશ્કા શાંત થઈ ગયો અને સૂઈ ગયો. પણ કોઈ કારણ 
થી કોસ્ત્યા અને હું સૂઈ ન શક્યા. ત્યાં એટલી શાંતિ હતી કે અમને મિશ્કા એ પેટી માં રાખેલા ભમરા 
નો ખડખડાટ સાફ સંભળાતો હતો. રૂમ માં અંધારિયા ભંડકિયા જેવું અંધારું હતું, કારણકે બધી બારીઓ 
બંધ હતી. અમે બહુ વાર સુધી ચુપચાપ પડયા રહ્યા અને અંધારા માં એકબીજા સાથે ગુસપુસ કરતા 
રહ્યા. આખરે બારી માં થી પ્રકાશ ની એક ઝલક અંદર આવી. દિવસ ઉગી રહ્યો હતો. મને કદાચ ઝોકું 
આવી ગયું હશે કારણકે કોઈ ના ખટખટાવવાનો અવાજ સાંભળી ને હું એકદમ ચોંકી ને જાગી ગયો. 


ખટ-ખટ! ખટ-ખટ! 
મેં કોસ્ત્યા ને જગાવ્યો. 

"લાગે છે કોઈ દરવાજા પર છે." 
"એ કોણ હોઈ શકે?" 

"જરા સાંભળ!" 


એક મિનિટ માટે બધું શાંત હતું. પાછો અવાજ આવ્યો : ખટ-ખટ!! ખટ-ખટ!! 


"હા, કોઈ દરવાજો ખટખટાવે છે," કોસ્ત્યા એ કહ્યું. "કોણ હોઈ શકે?" 


અમે શ્વાસ રોકી ને રાહ જોતા રહ્યા. બારણાં પર ટકોરા ન થયા તો અમે વિચાર્યું કે અમે કોઈ સ્વપ્નું તો 
નહોતા જોઈ રહ્યા. 


ત્યાં અમે ફરી સાંભળ્યું : ખટ-ખટ!! ખટ-ખટા! 


"ચુપ," કોસ્ત્યા હળવે થી બોલ્યો. "ચાલો આપણે દેખાવ કરીયે કે આપણે એને સાંભળ્યો જ નથી. તો 
કદાચ એ ચાલ્યો જશે." 


અમે થોડી વાર વધારે રાહ જોઈ, ત્યાં ફરી અવાજ આવ્યો : ખટ!!-ખટા! 
"જો એ હજી પણ ત્યાં હાજર છે!" કોસ્ત્યા એ કહ્યું. 
"કદાચ એ કોઈ શહેરી વ્યક્તિ હોય?" મેં કહ્યું. 


"ભલા આ સમયે કોણ આવે? નહીં, ચાલો ચુપચાપ સૂઈ રહીયે અને પ્રતીક્ષા કરીયે. જો ફરી ટકોરા થાય 
તો આપણે પૂછીશું કે કોણ છે." 


અમે રાહ જોઈ, પણ કોઈએ ટકોરા ન માર્યા. 

"કદાચ એ ચાલ્યા ગયા હશે," કોસ્ત્યા એ કહ્યું. 

અમને હજી તો થોડું સારું લાગી રહ્યું હતું ત્યાં ફરી બારણાં પર ટકોરા નો અવાજ આવ્યો : ખટ!!-ખટા! 
હું ગાદલા માં બેસી ગયો. "ચાલ," મેં કહ્યું, 'ચાલ જઇયે અને પુછીયે કે એ કોણ છે." 

અમે દબાતે પગલે દરવાજા તરફ ગયા. 


"ત્યાં કોણ છે?" કોસ્ત્યા એ પૂછ્યું. 


પણ કોઈ જવાબ ન મળ્યો. 

"ત્યાં કોણ છે?" આ વખતે કોસ્ત્યા એ જોરથી બૂમ પાડી. 

કોઈ ઉત્તર ન મળ્યો. 

"ત્યાં કોણ છે?" 

કોઈ જવાબ નહીં. "કદાચ જે હશે, એ ચાલ્યો ગયો હશે," મેં કહ્યું. 
અમે પાછા ફર્યા. જેવા અમે પલંગ માં સૂવા ગયા : 

ખટ-ખટા! ખટ-ખટા! 

અમે દરવાજા તરફ લપક્યા. "ત્યાં કોણ છે?" 

સાવ ચુપકીદી. 

"શું એ બહેરો છે?, કોસ્ત્યા એ કહ્યું. અમે ઉભા-ઉભા સાંભળતા રહ્યા. ત્યાં અમને બહાર ખડખડાટ સાંભળ્યો. 
"કોણ છે ભાઈ?" 

પણ કોઈએ જવાબ ન આપ્યો. 


અમે પલંગ પર પાછા ફર્યા અને શ્વાસ રોકી ને બેઠા રહ્યા. અચાનક અમે ઉપર ની છત પર ખડખડાટ 
સાંભળ્યો, અને પછી ટીન ના છાપરા પર ધમાકો થયો. 


"હવે લાગે છે કે એ છત પર ચઢી ગયા છે!" કોસ્ત્યા એ કહ્યું. 


આ વખતે પછડાટ અને ધડાકા નો અવાજ છત ના દૂર ના ભાગ માં થી આવ્યો. 
"એવું લાગે છે કે એ એક નહીં પણ બે છે," મેં કહ્યું. "મને આશ્ચર્ય છે કે એ છત પર શું કરે છે." 


અમે પથારી માં થી ઉઠયા અને અમે રૂમ નો એ દરવાજો બંધ કર્યો જે છત તરફ જતો હતો. અમે 
જમવાના ટેબલ ને દરવાજા ની આડસ માં અને એની સામે બીજું એક ટેબલ અને પછી એક પલંગ 
લગાવી દીધા. પણ છત પર ધમાચકડી ચાલુ રહી, ક્યારેક એક તરફ, ક્યારેક બીજી તરફ, ક્યારેક બંને 
તરફ એક-સાથે. એવું લાગી રહ્યું હતું જાણે ઉપર ત્રણ જણા હોય. ત્યાં કોઈ ફરીથી દરવાજો ખટખટાવવા 
લાગ્યું. 


"કદાચ કોઈ આપણને ડરાવવા માટે જ એવું કરી રહ્યા છે," મેં કહ્યું. 


કોસ્ત્યા એ કહ્યું, "આપણે બહાર જવું જોઈએ અને એને પાઠ ભણાવવો જોઈએ અને આપણને જાગતા 
રાખવા માટે એની સરખી પિટાઈ કરવી જોઈએ." 


"એ વાત ની વધારે સંભાવના છે કે એ આપણી સારી રીતે પિટાઈ કરશે. હોઈ શકે છે કે એની સંખ્યા વીસ 
હોય!" 


અત્યાર સુધી મિશ્કા ભર ઊંઘ માં સૂઈ રહ્યો હતો. એણે કંઈ પણ સાંભળ્યું ન હતું. 
"કદાચ સારું થશે કે આપણે એને જગાવીયે," મેં સૂચન કર્યું. 
"નહીં. એને સૂવા દે," કોસ્ત્યા એ કહ્યું. "તને ખબર છે કે એ કેટલો ડરપોક છે. એ બહુ ડરી જશે." 


જ્યાં સુધી અમારી વાત હતી, અમે હવે જાગરણ થવાથી પથારી માં પડવા તૈયાર હતા. આખરે કોસ્ત્યા ની 
સહનશક્તિ ની હદ આવી ગઈ. એ પથારી માં પડયો અને બોલ્યો: 


"હું આ બકવાટ થી કંટાળી ગયો છું. એ ચાહે તો છત પર ગુલાંટ ખાતા પોતાની ડોક મરોડી નાખે. મને 
એની કોઈ પરવા નથી! હું તો સૂવા જાઉં છું." 


મેં મિશ્કા ના તકિયા નીચે થી છરી કાઢી અને મારી બગલ માં રાખી એક ઝોકું લેવાની કોશિશ માં સૂઈ 
ગયો. ઉપર નો શોર ધીરે-ધીરે શાંત થઈ ગયો, જાણે ટીન ની છત પર ઝરમર વરસાદ પડી રહ્યો 
હોય. મને ઊંઘ આવી ગઈ. 


દરવાજા પર જોરદાર ખખડાવવાના અવાજ થી અમારી ઊંઘ ઉડી ગઈ. બહાર દિવસ નું તેજ અજવાળું 
હતું અને આંગણા માં બહુ હંગામો થઈ રહ્યો હતો. મેં છરી ઉઠાવી અને દરવાજા તરફ દોડયો. 


"ત્યાં કોણ છે?" મેં બૂમ પાડી. 


"દરવાજો ખોલો, મિત્રો! તમને શું થઈ ગયું છે? અમે અડધા કલાક થી દરવાજો ખટખટાવી રહ્યા છીએ!" 
એ વીત્યા હતો, અમારો પાયોનિયર નેતા! 


મેં દરવાજો ખોલ્યો અને છોકરાઓ રૂમ માં ભેગા થઈ ગયા. વીત્યા એ છરી જોઈ. 


"એ કોને માટે?" વીત્યા એ પૂછ્યું. "અને આ દરવાજા ને લાગી ને ટેબલ અને પલંગ લગાવવાનો શું 
મતલબ?" 


કોસ્ત્યા અને મેં જણાવ્યું કે રાત્રે શું થયું હતું. પણ છોકરાઓએ અમારી વાત પર વિશ્વાસ ન કર્યો. એ 
હસ્યા અને કહ્યું કે અમે ડર ના માર્યા એ કલ્પના કરી હશે. કોસ્ત્યા અને હું એટલા દુઃખી થયા કે અમે 
રડી પડત. 


ત્યાં ઉપર થી ઠકઠકાટ નો અવાજ આવ્યો. 


"ચૂપ રહો!" કોસ્ત્યા એ કહ્યું અને ઉપર ઈશારો કર્યો. 


છોકરાઓ શાંત થઈ ગયા. ખટ-ખટ!! ખટ-ખટા! અવાજ સ્પષ્ટ સંભળાઈ રહ્યો હતો. છોકરાઓએ એક-બીજા સામે જોયું. કોસ્ત્યા 
અને મેં દરવાજો ખોલ્યો અને અમે બહાર ગયા. બાકી બધા અમારી પાછળ આવ્યા. અમે ઘર થી થોડે દૂર ગયા અને ત્યાંથી અમે 
છત તરફ જોયું. ત્યાં એક સાદો, સાધારણ કાગડો બેઠો હતો. એ કોઈ વસ્તુ પર એની ચાંચ મારી રહ્યો હતો, અને એની ચાંચ ટીન 
ની છત સાથે ટકરાઈને ખટ-ખટ!! અવાજ કરતી હતી. 


જયારે છોકરાઓ એ કાગડા ને જોયો તો એ જોર થી હસવા લાગ્યા. કાગડાએ ડર ના માર્યા એની પાંખો ફફડાવી અને ઉડી ગયો. 
થોડા છોકરાઓ નિસરણી લાવ્યા અને છત પર ચઢી ગયા. 


"છત ગયા વર્ષ ના રોવન (પહાડી એશ) વૃક્ષ ના કરમજી ફળ થી ઢંકાયેલી છે!" એમણે બૂમ પાડી ને કહ્યું. "કાગડો એ જ ફળ પર 
એની ચાંચ મારી રહ્યો હતો." 


અમને આશ્ચર્ય થયું કે રોવન ના ફળ ત્યાં પહોંચ્યા કેવી રીતે. ત્યાં અમે જોયું કે રોવન વૃક્ષ ની ડાળીઓ ઘર ની ચારે બાજુ 
ફેલાયેલી હતી. શરદ ક્છતુ માં જયારે કરમજી ના ફળ પાકી જતા હશે ત્યારે એ સીધા છત પર પડતા હશે. 


" પણ તો પછી આપણો દરવાજો કોણે ખટખટાવ્યો હશે?" મેં પૂછ્યું. 


"હા," કોસ્ત્યા એ પૂછ્યું. કાગડા આપણા દરવાજા પર શું કામ ખટખટાવતા હતા? મને લાગે છે કે તમે એમ કહેશો કે કાગડા અંદર 
આવવા ચાહતા હતા અને અમારી સાથે રાત વિતાવવા ચાહતા હતા." 


એનો ઉત્તર કોઈ આપી ન શક્યું. એ બધા દરવાજા ની તપાસ કરવા દોડયા. વીત્યા એ બારણા આગળ ના પગથિયા પરથી એક 
રોવન નું ફળ ઉઠાવ્યું. 


"કાગડાઓએ દરવાજો ખટખટાવ્યો જ નથી. એ બારણા આગળ ના પગથિયા 
પરથી રોવન ના ફળ વીણતા હતા, અને તમને લાગ્યું કે એ દરવાજો 
ખટખટાવતા હતા." 


અમે પોતે જોયું અને ખરેખર દરવાજા ની આસ-પાસ રોવન ના ઘણા ફળ 
વિખરાયેલા હતા. 


છોકરાઓ અમારી ઉપર ખૂબ હસ્યા. "શું એ શૂરવીર નથી! ત્રણ જણા એક કાગડા 
થી ડરી ગયા!" 


"અસલ માં અમે બે જ હતા," મેં કહ્યું. "મિશ્કા શરૂઆત થી આખર સુધી સૂતો 
હતો." 


"બહુ સારું, મિશ્કા!" છોકરાઓએ ઉદ્દગાર કાઢ્યો. "તો તું એકલો જ નીકળ્યો જે 
કાગડા થી ન ડર્યો?" 


"હું જરાય ગભરાયો ન હતો," મિશ્કા એ કહ્યું. "હું સૂતો હતો અને મેં કંઈ સાંભળ્યું 
જ નહીં." 


ત્યારથી મિશ્કા ને બહાદુર, અને કોસ્ત્યા અને મને કાયર માનવામાં આવ્યા. 


સમાપ્ત 


